PAHAYAGAN NG PARTIDO KOMUNISTANG PILIPINAS 
PINAPATNUBAYAN NG 
MARXISMO-LENINISMO-MAOISMO 


+ ayan 


Disyembre 4, 2000 


Mga taktika sa nagkakaisang prente 


Espesyal na Isyu 


laban sa rehimeng US-Estrada 


Memorandum para sa lahat ng yunit ng Partido 
Mula sa Komiteng Tagapagpaganap ng Komite Sentral 
Partido Komunista ng Pilipinas 


KABULUHAN NG PRENTENG ANTI-ESTRADA 


Ang pagsiklab ng krisis at mga protesta ay 
nagluwal ng isang prenteng anti-Estrada na ang 
lawak at militansya ay paminsan-minsan lamang 
makita sa kasaysayan. Nakahanay dito ang mga 
manggagawa, magsasaka, petiburgesyang 
lunsod, panggitnang burgesya at ang anti- 
Estradang seksyon ng mga reaksyunaryong uri. 
Ang di-karaniwang lapad nito ay partikular na 
makikita sa lawak ng mga seksyon ng negosyo, 
mga simbahan, akademya at mass media na 
lantad na nananawagan sa pagbibitiw ni Estrada. 


Ang batayan ng pagkakaisa ng prenteng ito 
ay ang kagyat na pagpapatalsik kay Estrada sa 
pamamagitan ng pagbibitiw, pag-impeach o di 
kaya'y iba pang paraan. Nagawa na nitong 
malubhang ihiwalay ang rehimeng Estrada. 
Tuluy-tuloy pa ang mga paglalantad sa 
pamamagitan ng mga protesta sa lansangan, 
mass media, kongreso, internet, text 


messages, atbp. Sigeng pinalalakas ang presyur 
para pwersahin si Estrada na umalis na agad sa 
poder. 


Ang namumukod na kabuluhang pulitikal ng 
prenteng ito ay nasa: 


O Pagpukaw at pagpapakilos sa malaking 
bilang ng masa sa pinakamabilis na paraan; at 


O Puspusang paghihiwalay at 
pagpapatama ng pinakamatinding dagok sa 
kinamumuhiang naghaharing rehimen. 


Dahil sa mga ito, kinakailangang iakma ang 
pakikitungo sa ibang pwersang lumalaban sa 
rehimen. Ang pagpukaw sa milyun-milyong 
mamamayan at ang pagpapaigting ng mga 
protesta't pakikibaka para pabagsakin ang 
naghaharing rehimen ay binibigyan ng higit na 
timbang kaysa iba pang kunsiderasyon. 
Halimbawa, kahit mahigpit ang pakikibaka sa 
dilawang unyonismo sa kilusang paggawa, 


Inilalathala ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


Sa punto de bista ng 
rebolusyonaryong 
kilusan, nagiging 
mas makabuluhan 
ang prenteng anti- 
Estrada habang mas 
umiigting ang mga 


naghaharing rehimen 
at habang mas 
lumalawak ang masa 
ng sambayanang 
napapalahok sa 


wastong makipagtulungan sa mga dilawang unyong 
anti-Estrada para sa mga pangkalahatang welga 
at malakihang aksyong protesta na humihingi ng 
pagbibitiw ni Estrada. 

Sa punto de bista ng 
rebolusyonaryong kilusan, 
nagiging mas makabuluhan ang 
prenteng anti-Estrada habang 
mas umiigting ang mga bigwas sa 
naghaharing rehimen at habang 
mas lumalawak ang masa ng 
sambayanang napapalahok sa 
paglaban. Habang nagiging mas 
militante, mas palaban at mas 
malawakan ang pagkilos ng 
mamamayan, lalong lumalaki ang 
aktwal at potensyal na 
pakinabang sa pag-unlad ng 
kamalayan at praktika ng masa, 
pagpapahina sa mga sagadsaring 
reaksyunaryo, pagtataguyod ng 
mga makabuluhang reporma at 
pagsusulong ng rebolusyon. 

Impormal ang kabuuang 
prente. Ang ugnayan at 
koordinasyon ay umiinog sa pagsasagawa ng 
pinagsanib na mga aksyon. Ang igting ng labanan 
mismo ang nagtutulak sa mga pwersang anti- 
Estrada na magtulungan at masugid na magpalaki 
at magpatindi ng mga protestang masa. Sa kabilang 
banda, dahil impormal ang prente, namamayani 
ang kani-kanyang inisyatiba pagdating sa pagsusuri 
sa mga isyu, pagbubuo ng mga panawagan, 
mobilisasyon ng pwersa, pag-ugnay sa malawak 
na masa, pagbubuo ng mga organisasyon at 
pakikipag-ugnayang multilateral at bilateral. 

Alinsunod sa impormal na katangian ng prente, 
walang komon na programang pampulitika, walang 
pirming istruktura ng pamumuno at koordinasyon. 
Bentahe nito: nakatuon ang pansin at ugnayan sa 
kagyat na pagpapaigting ng mga protesta at 
pakikibaka. Maksimum ang pleksibilidad sa 
pagtangan ng mga di pagkakasundo at natiwasang 
mabalaho sa mga banggaan sa ideolohiya at 
teritoryo—alang-alang sa pagpapaigting ng 
pakikibaka. 


bigwas sa 


paglaban. 


ISLOGAN SA PAGPAPATALSIK KAY ESTRADA 

Ang pangkalahatang panawagan ng Partido 
sa kasalukuyang sitwasyon ay “Pabagsakin ang 
reaksyunaryong rehimeng US-Estrada, Palawakin 
at paigtingin ang rebolusyon!” 

Nililinaw dito ang prinsipal na tungkuling 
pabagsakin ang naghaharing rehimen at ang 
pangangailangang gawin ito sa paraang naglalapit 
ng rebolusyon sa tagumpay. Alinsunod sa aktwal 
na antas ng pagsulong ng rebolusyon, kabuuang 
balanse ng mga pwersa at antas ng kamalayan at 
praktika ng mamamayan—hindi pa kabuuang 
tagumpay kundi malaking pagsulong ng rebolusyon 
ang layunin. 

Kinikilala rin ng pangkalahatang panawagan 
ang pangunahin at sekundaryong mga larangan ng 
pakikibaka para pabagsakin si Estrada. 
Pangunahin ang mga protesta sa lansangan, ibig 
sabihin, ang ligal na larangan at pakikibaka. 
Sekundaryo ang armado at iligal na pakikibaka. 

Ang islogan sa pagpapatalsik/impeach/resign 
ay mga ligal na islogan para sa pagpapabagsak sa 
rehimeng US-Estrada. 

Ang pangkalahatang diin ng mga ligal na 
panawagang ito ay ang pagpapalawak at 
pagpapaigting ng mga protestang masa at iba pang 
ligal na pakikibaka para mapaalis sa kapangyarihan 
ang rehimeng Estrada. Ang pinakamataas na antas 
na pwedeng abutin nito ay ang malawakang civil 
disobedience, kabilang ang pagkubkob ng 
mamamayan sa Malakanyang para pwersahin si 
Estrada na magbitiw. 

Syempre pa, kapag hindi nalutas ang krisis sa 
ligal na paraan, titingkad ang usapin ng mga di- 
konstitusyunal na pamamaraan (asasinasyon, 
kudeta, armadong rebolusyon) ng pagpapabagsak 
sa kinamumuhiang rehimen. Ngayon pa lamang 
lumalakas na ang mga usap-usapan sa pagkilos 
ng mga upisyal at pwersang militar at pulisya para 
suportahan ang panawagang magbitiw si Estrada. 

Para maisulong ang ligal na pakikibaka sa 
reaksyunaryong rehimeng US-Estrada sa paraang 
nagtataguyod sa linya ng demokratikong 
rebolusyong bayan, kailangang: 


0 Malawakang pakilusin ang mamamayan sa 
mga protesta at iba pang pakikibakang masa; 


Disyembre 4, 2000: ANG BAYAN 


O Ipalaganap ang propagandang pambansa- 
demokratiko kasabay at kaugnay ng ahitasyon 
laban sa rehimeng Estrada. Isulong ang 
pakikibakang anti-Estrada bilang isang 
pakikibakang anti-imperyalista, antipyudal at 
antipasista; 


O Masigasig na palawakin at palakasin ang 
mga organisasyong pambansa-demokratiko, 


O Mapangahas na palawakin ang Partido at 
rebolusyonaryong kilusang lihim para pag-ugnayin 
ang mga pwersa at pakikibakang ligal at iligal at 
palakasin ang iba't ibang tipo ng suporta para sa 
armadong pakikibaka sa kanayunan. 


TAKTIKAL NA ALYANSA SA MGA REAKSYUNARYONG 
ANTI-ESTRADA 

Saligang usapin sa taktika ng rebolusyon ang 
wastong pakikitungo sa mga tunggalian at alitan 
ng mga reaksyunaryo. Malubhang pagkakamali 
para sa isang rebolusyonaryo na magwalang- 
bahala sa usaping ito. Dapat aktibong samantalahin 
at lalong patindihin ang mga pagkakahati-hati at 
alitan ng mga reaksyunaryo para pabilisin ang 
pagpapahina ng reaksyon at pagpapalakas ng 
rebolusyon. 

Kinakailangan ngayon ang mas malawak at 
mas agresibong taktikal na pakikipag-alyansa dahil 
napakaigting ng pagkakahati-hati at alitan ng mga 
reaksyunaryo. Ang mga alitang ito ay mga alitang 
paksyunal na kunektado sa krisis ng sistemang 
malapyudal: Patuloy na lumiliit ang pakinabang na 
mapaghahati-hatian ng mga reaksyunaryong 
paksyon at pukpukan ang kanilang labanan sa kung 
sino ang matitirang matibay. Ibayong pinasahol pa 
ang mga alitan ng labis na kasakiman, lansakang 
pang-aabuso sa kapangyarihan, pandarambong, 
kabulukan, kroni-ismo, militarismo at mali-maling 
palakad ng naghaharing pangkating Estrada. 

Wasto bang pakitirin sa naghaharing 
pangkating Estrada ang target ng pakikibaka 
ngayon? Wasto at kinakailangan, salungat sa 
ipinangangalandakan ng ilang nagpapanggap na 
kaliwa na mas rebolusyonaryo raw ang sabay- 
sabay na umatake sa maraming kalaban. Saligang 
patakaran sa nagkakaisang prente ang pagkabig 
sa marami, paglaban sa kaunti at paggapi sa 


kaaway nang paisa-isa. 

Ang patakarang ito ay nakasalalay sa wastong 
pag-iiba-iba sa mga kaibigan gayundin sa mga 
kaaway. Dapat pag-ibahin ang mga kaibigang 
matagalan at maaasahan at mga kaibigang 
pansamantala at di maaasahan. Dapat pag-ibahin 
ang mga kaaway na malaki, panggitna at maliit, 
nasa kapangyarihan at wala, kaaway ngayon at 


kaaway bukas. 
Ang pagpapakitid sa target 
ng pakikibaka ay hindi 


nangangahulugang ititigil ang Ang pag papakitid sa 
pakikitunggali sa sekundaryong target ng pakikibaka 
kaaway at kaaway bukas. Ang ay hindi 

taktikal na alyansa ay hindi nangang ahulugang 
nangangahulugang tigilnaang .,.,. > 

pakikitunggali sa mga alyadong ititigi | a ng 

di maaasahan, panandalian at pakikitunggali sa 
reaksyunaryo. Tuluy-tuloy ang sekundaryong 


pakikitunggali sa kanila para 
pangalagaan ang integridad sa 
ideolohiya at organisasyon ng 
Partido at rebolusyonaryong 
kilusan. Kailangan din ito para 


kaaway at kaaway 
bukas. Ang taktikal 
na alyansa ay hindi 
nangangahulugang 


mapalawak at mapaunlad ang ti g il na ang 

ating ugnayan at pamumuno sa akikitunaaali sa 
masa. Gayunman, ang p gg Ñ 
pakikitunggali ay may pagtitimpi Mga alyadong di 
at nagsasaalang-alang sa maaasahan, 
pangangailangan ng pagkakaisa panandalian at 
at tulung-tulong na pakikibaka k 

sa komon na kaaway. reaksyunaryo. 


Habang isinusulong ang mga 
konsultasyon at koordinasyong bilateral at 
multilateral sa taktikal na alyansa, pinalalakas ang 
inisyatiba ng mga rebolusyonaryong pwersa. Sa 
gayon, iniiwasang maging buntot lamang ng mga 
alyadong reaksyunaryo, tinitiyak na kaya nating 
magpursigi sa pakikibaka kahit magdalawang-isip 
o magtaksil sila at tuluy-tuloy na napalalakas ang 
mga rebolusyonaryong pwersa. 

Sa kanilang islogang “Resign All”, nais ng mga 
impostor na kaliwa na palaparin, sa halip na 
pakitirin, ang target ng pakikibakang bayan at itulak 
ang pagbubuo ng ikatlo’t “kaliwang” prente daw 
na ibinabangga sa malawak na prenteng anti- 
Estrada. Ang mga ito ay nagsisilbi sa mga taktikang 


ANG BAYAN : Disyembre 4, 2000 


mapanghati n1 Estrada at nagpapapurol ng atake 
ng mamamayan laban sa reaksyunaryong 
naghaharing rehimen. Tinatangka nilang lituhin ang 
mga pwersang rebolusyonaryo at progresibo sa 
pamamagitan ng paghahalu-halo ng mga usapin sa 
ideolohiya at pulitika, dogmatistang pagsasapaw 
ng mga usaping pundamental at matagalan sa mga 
kalagayan at usaping taktikal, bukod sa 
pagpapakalat ng mga intriga at lansakang 


pambabaluktot. 


Panggugulo at paninira sa Partido at 
rebolusyonaryong kilusan ang patuloy na 


Bilang kapalit ng 
kinamumuhiang 
naghaharing 
rehimen, ang mga 
pwersang 
pambansa- 
demokratiko ay 
nagtataguyod ng 
pagbubuo ng 
pambansang 
konseho ng 
pagkakaisa at 
pagbabago na may 
karampatang 
kinatawan ang mga 
manggagawa, 
magsasaka at iba 
pang demokratikong 
uri at sektor bukod 
sa iba pang 
pwersang anti- 
Estrada at 
nagsusulong ng 
programang anti- 
imperyalista, 
antipyudal at 
antipasista. 


nangingibabaw na gawain ng 
mga kontra-rebolusyonaryong 
taksil. Kailangang patuloy 
silang ilantad, ihiwalay at 
lansagin. 

May mga pagkakataong 
kahit labag sa kagustuhan 
natin, ang mga impostor ay 
nakakasingit sa mga alyansa o 
mga pinagsanib na aktibidad 
sa pamamagitan ng pagsabit 
sa mga alyado. Ang pagsingit 
nila ay hindi natin hahayaang 
makahadlang sa pakikipag- 
alyansa at pagpapaigting ng 
mga protesta basta't tinitiyak 
na menor ang kanilang lugar at 
tinitiyak na hindi sila 
makapupwesto para lamang 
makapanira at makapaminsala 
sa atin 


USAPIN NG IPAPALIT KAY 
ESTRADA 

Bilang kapalit ng 
kinamumuhiang naghaharing 
rehimen, ang mga pwersang 
pambansa-demokratiko ay 
nagtataguyod ng pagbubuo ng 
pambansang konseho ng 
pagkakaisa at pagbabago na 
may karampatang kinatawan 
ang mga manggagawa, 
magsasaka at iba pang 
demokratikong uri at sektor 


bukod sa iba pang pwersang anti-Estrada at 
nagsusulong ng programang anti-imperyalista, 
antipyudal at antipasista. Di hamak na mas mainam 
ito kaysa sa “united opposition” na binubuo ng 
mgareaksyunaryong partidong pampulitika lamang. 
Kahit hindi ito mabuo, malilinaw sa masa ang 
sariling tindig at programa ng kilusang pambansa- 
demokratiko. 

Hangga't ligal ang pangunahing larangan at 
paraan ng pagpapabagsak sa rehimeng Estrada, 
si Macapagal-Arroyo at ang “united opposition” 
ang nangunguna sa hanay ng papalit sa 
kapangyarihan. Ang kanyang pagbibitiw sa 
gabineteng Estrada ay mahalagang pihit sa 
paghihiwalay sarehimeng Estrada at pagpapaigting 
ng pakikibakang anti-Estrada. Walang dudang si 
Macapagal-Arroyo ay kinatawan ng mga lokal na 
uring reaksyunaryo at ang kanyang rekord sa 
pulitika ay bilang nangungunang tagapagtaguyod 
ng mga patakarang pro-imperyalista, anti- 
mamamayan at anti-demokratiko. Pero dahil 
humanay sa prenteng anti-Estrada at naghahabol 
na kunin ang suporta ng kilusang protesta, obligado 
siyang magposturang bukas sa mga progresibong 
pwersa at mangako ng mga makabuluhang 
reporma. 

Sa balangkas ng impormal na taktikal na 
alyansa para sa pagpapabagsak ng 
reaksyunaryong rehimeng Estrada, hindi obligado 
ang mga pwersang pambansa-demokratiko, kahit 
ang mga ligal na pwersang pambansa- 
demokratiko, na pormal na iendorso ang pagpalit 
ni Macapagal-Arroyo kay Estrada. Sa katunayan, 
karapatan at tungkulin ng mga pwersang 
pambansa-demokratiko na linawin sa masa ang 
reaksyunaryong katayuan at rekord sa pulitika ni 
Macapagal-Arroyo at ang pangangailangan ng 
patuloy na militansya at pakikibaka pagkatapos 
maibagsak si Estrada. Kaalinsabay, hindi rin 
kailangan at hindi tumpak na iangat ang paglalantad 
sa reaksyunaryong katangian ni Macapagal- 
Arroyo sa antas ng pagsalungat at paglaban sa 
kanyang pagpalit kay Estrada—para hindi 
mapapurol ang paghihiwalay at paglaban sa 
naghaharing pangkating Estrada. 

Sa kasalukuyan, habang hindi iniendorso ni 
sinasalungat ang pagpalit ni Macapagal-Arroyo, 


Disyembre 4, 2000: ANG BAYAN 


ang mga ligal na pwersang pambansa-demokratiko 
ay nagsasagawa ng publikong pakikipagpalitang- 
kuro para ihapag ang mga patakaran at 
programang dapat itaguyod ng isang pamahalaang 
Macapagal-Arroyo. Sa gayon, malinaw na 
idinideklara ang paninindigan ng mga pwersang 
pambansa-demokratiko at ang patuloy na 
pakikipaglaban para rito. Kaalinsabay, hindi 
binibitiwan ang pakikibaka para sa mga reporma, 
ang pagsusulong ng mga pakikibakang ligal at 
parlamentarista at pagkilos sa loob ng mga 


koordinasyon at pakikipagtulungan ng mga 
rebolusyonaryong pwersang armado at iligal sa 
mga pwersa, alyansa at pakikibakang ligal. 

Ang mga taktikal na opensiba ay kabilang sa 
mga pinakamatinding bigwas na maaaring patamain 
sa reaksyunaryong naghaharing rehimen at, sa 
gayon, kailangang palawakin at palakasin para 
mapabilis ang pagpapahina at pagpapabagsak dito. 
Ang matitinding pagkatalo 
sa labanan ay tiyak na 
magpapabilis sa pagbasag 


reaksyunaryong institusyon sa layuning gumawa sa pagsuporta ng kontra- open siba ay 

ng mga pampulitikang paglalantad at makipaglaban rebolusyonaryong militar at | 

para sa mga makabuluhang pakinabang at pulisya kay Estrada. kabilang sa mga 
konsesyon sa kapakanan ng sambayanan. Kailangan din ang hukbong pinakamatinding 

bayan para parusahan at bigwas na maaaring 
BANTA NG KUDETA o | T papanagutin sa katarungan patamain sa 
Manipestasyon ng higit pang paglalimng krisis ang pinakamasahol at 

sa pulitika ang mga panawagan ng mga retiradong pinakamalaking mga reaksyunaryong 
heneral sa pagtalikod ng AFP-PNP sa kriminal at kaaway ng naghaharing 


kinamumuhiang naghaharing rehimen, ang paglutang 
ng mga usap-usapan sa kudeta, gayundin ang 
tumitinding paggamit ng paniniktik, panggigipit, 
karahasan at banta ng karahasan sa mga pwersang 
anti-Estrada, kabilang ang mga karibal ni Estrada 
sa pulitika. Pinakatampok sa huli ang pagdukot 
kay Dacer. 

Dapat mahigpit na kundenahin at labanan ang 
anumang panghihimasok o paggamit ng kontra- 
rebolusyonaryong AFP-PNP para supilin ang mga 
demokratikong pwersang lumalaban sa 
kinamumuhiang naghaharing rehimen. 

Kaalinsabay, iwasan ang posturang burges na 
pasipista at konstitusyonalista sa usapin ng 
pagsangkot ng mga upisyal at tauhang militar sa 
pakikibakang anti-Estrada. Dapat engganyuhin 
ang mga makabayan at demokratikong upisyal at 
tauhang militar na manindigan at pumanig sa 
pakikibaka ng bayan laban sa naghaharing rehimen. 


ANG KRISIS AT ARMADONG PAKIKIBAKA 

Ang mga rebolusyonaryong pwersang armado 
at iligal ay kabilang sa prenteng anti-Estrada. Pero 
ang kabuuang pokus ng paglaban para pabagsakin 
si Estrada ay nasa mga protestang masa sa 
lansangan. At mangyari pa, di tuwiran ang ugnayan, 


bayan. 

Sa pamamagitan ng 
armadong pakikibaka 
(pagbubuo ng hukbo, 
rebolusyong agraryo at 
pagbubuo ng base) 


rehimen at, sa 


palawakin at 
palakasin para 
mapabilis ang 


makakamit ang pinaka- pagpap ahina at 
solidong mga pakinabang 

ng sambayanan at rebo- pagpapabagsak 
lusyon sa pakikibaka sa dito. 


kinamumuhiang nag- 

haharing rehimeng US- 

Estrada. Kaya ang pagsusulong ng armadong 
pakikibaka ay krusyal sa pag-iipon ng lakas ng 
mga rebolusyonaryo at progresibong pwersa para 
sa matagalang laban. 

Sa halip na makapagligtas dito, ang mga 
desperadong pakana ng naghaharing rehimen ay 
lalo lamang nagpapalalim ng hukay na kinalalagyan 
nito. Lalong sinasaid ang kabang-yaman ng 
bangkrap na gubyerno, lalong pinaninipis ang latag 
ng banat na banat nang mga pwersa ng AFP-PNP 
at lalong pinag-aalab ang galit at paglaban ng 
sambayanan. Lalong kailangang higpitan ang 
hawak sa baril at mapangahas na isulong ang 
digmang bayan. Æ 


ANG BAYAN : Disyembre 4, 2000 


Ang mga taktikal na 


gayon, kailangang 


Disyembre 4, 2000: ANG BAYAN 


